CAN 


Y BLOTYN DU. 


Yn dangos y modd y lladdodd Mam a Thad 
eu Mab mewn trachwant am arian. 


"DDR or tr 


Gwrandewch ar stori greulon 
Fu gynt yn ngwlad y Saeson, 
Gerllaw caerau pentref Caer, 
O fewn i Gornwal dirion. 


Hen wr oedd yno'n tario, 
A'i blant o'i ddeutu'n trigo, 
A'i fab hynaf yn ddiwad 

A'i fwriad ar drafaelio. 


I'r mer fe fynai fentro, 
Yn brentis ca'dd ei rwymo, 
Dros saith mlynedd efo'r Irinee, 


Nis gwyddai ei ffryns oddiwrtho. 


Bu'n morio tri saith gaua' 

Ar gôst y Twrc a'r India, 

Yn 'speilio'r gwyr a'u taflu i'r môr, 
'Nol dwyn eu trysor pena. 











2 


Ca'dd dywydd drwg aniddan, 
Daeth gwynt yn groes i'w amcan, 
A dach y llong mewn cyflwr gwael 
I'r lan i Gornwal hafan. 





I dŷ ei chwaer fe gerddai, 

Fel dyeithr fe ofynai, 

A oes trafaeliwr 1 chwi'n frawd ? 
A ydyw'r cymrawd gartref ? 


Mae i mi frawd gobeithio 

A'i fwriad ar drafaelio, 

Ac ar ei fraich mae Bworyn Du, 
Nis gwn be ddarfu iddo. 


Fi yw'r trafaeliwr calad, 

A'r Blotyn Uu sy i'w weled, 

Pa sut mae hynt fy mam a'm tad, 
Pa sut mae'm 'stêd yn 'styriod ? 


Mae'r stâd yn ddifai ddigon, 
Pob rhodd sy'n rhwym a graslon, 
Ond ei bod yn myn'd ar feth, 

Ac arni beth dyledion. 


Dywedodd yntau, Ymroaf 
I wneyd pob brys s allaf; 
Bore foru coda'n llon, 
A'i holl ddyledion talaf. 


Ge 


s > Si 
oc. bc Ee'ose 





9 


I dŷ ei dad fe gerddai, 
'el dyeithr fe I iyai, 

Fe ro'i gôd i wraig y tŷ, 

I'w chau hyd y bore. 


Y gwr a'r wraig ddywedai'n isel, 
Ni gawsom hyn mewn gafael ; 
Mae genym ddigon ar ein tro, 
Ond i ni ei Elen ddirgel. 


Tra'r mab yn tawel huno, 

A'r gyllell gwnant ei fwrdro, 

A'i fam yn dal mewn purion pwyll, 
Y ganwyll, i'w lofruddio. 


I'r daflod wair hwy'i taflent, 

Ac yno hwy a'i gad went, 

Nes caent hwy le mewn dirgel fan, 
Ro'i ddwyrudd dan ddaearen. 


Ei chwaer ddo'i yno'n foreu, 

Â phob rhyw faeth a moethau, 

I roeso eì hanwyl frawd i'r wlad, 
Am dano i'w thad gofynai. 


Pwy frawd wyt ti'n ymofyn ? 
Nis bu yma neithiwr undyn : 

O! do yn wir, na wadwch ddim, 
Dangosodd i mi'r Broryw, 











â 


Dechreuai'r hen wr dyngu.— 
Pwy felldith a ddaeth imi? 
Os lleddais ì fy mab fy hun, 
Dof finnau i'r un dihenydd. 


A'r wraig, dwedai hithau, 

Os fi fu'n dala'r goleu, o | 
'E gaiff y gyllell yr un wedd, | 
I wneyd fy niwedd inau. 


Pan wela'r ferch dair celain, 
Mewn dychryn y gwnai ochain, 
Aeth maes o'i chof, ac velly bu, 
Nes row'd hi tan ddaearen. 


Mae hanes y gyflafan, 

A diwedd teulu cyfan, 
Yn wers ryfedd i ni gyd 
Rhag caru'r byd a'i arian. 


O! Gymru anwyl, gwelwch, 
Ddrygioni Ariargarwch, 

Rhag eich hudo gan y chwant 
Yn wîr ddiffuant, gwyliwch. 


NEGODI CC 





Evam Wilhams, Argraphydd, Market Placb) BaMGar. 


